ENGERI 
Y'OKUBEERA 
OMUGEZI MU 
MAASO GA 
KATONDA 


Kale amagezi gava wa? era ekifo ky'okutegeera 
kiri ludda wa? N'agamba omuntu nti Laba, 
okutya Mukama, ge magezi; era okuva ku bubi 
kwe kutegeera. YOB 28:20, 28 


Okutya Mukama ye ntandikwa y'amagezi: bonna abakola 
ebiragiro bye balina okutegeera okulungi: okutendereza 
kwe kubeerera emirembe gyonna. ZABBULI 111:10 


Awo ne ndaba ng'amagezi gasinga obusirusiru, 
ng'ekitangaala bwe kisinga ekizikiza. OMUBBIRIZI 2:13 


Amagezi ganyweza abagezi okusinga abasajja kkumi 
abali mu kibuga. OMUBBIRIZI 7:19 


Omuntu yenna ku mmwe bw'abulwa amagezi, asabe 
Katonda, agaba abantu bonna n'omutima omugabi, 
n'atavumirira; era anaamuweebwa. Naye asabe mu 
kukkiriza, nga tewali kiwuguka. Kubanga awuubaala 
alinga amayengo g'ennyanja agavuganyizibwa empewo 
ne gawuubaala. Kubanga omuntu oyo aleme kulowooza 
nti alifuna ekintu kyonna okuva eri Mukama waffe. 
Omusajja ow'ebirowoozo bibiri tanywevu ти makubo ge 
gonna. YAKOBO 1:5-8 


Ani musajja omugezi ега alina okumanya mu mmwe? 
alage mu mboozi ennungi ebikolwa bye n'amagezi 
ag'obuwombeefu. Naye amagezi agava waggulu gasooka 
kuba malongoofu, oluvannyuma gaba ga mirembe, 
makkakkamu, era gaangu okuyisibwa, nga gajjudde 
okusaasira n'ebibala ebirungi, awatali kusosola, era 
tegaliiko bunnanfuusi. YAKOBO 3:13, 17 


Okutya Mukama ye ntandikwa y'okumanya: naye 
abasirusiru banyooma amagezi n'okuyigiriza. 
ENGERO 1:7 


Alina essanyu omuntu afuna amagezi, n'oyo afuna 
okutegeera. ENGERO 3:13 


Mwana wange, bw'onookkiriza ebigambo byange, 
n'okweka ebiragiro byange naawe; Bw'otyo n'ossa okutu 
kwo eri amagezi, n'ossa omutima gwo mu kutegeera; 
Weewaawo, bw'okaaba ng'oyagala okumanya, n'oyimusa 
eddoboozi lyo olw'okutegeera; Bw'omunoonya 
ng'effeeza, n'omunoonya ng'eby'obugagga ebikwese; 
Olwo n'otegeera okutya Mukama, n'ofuna okumanya 
Katonda. Kubanga Mukama awa amagezi: Mu kamwa ke 
mwe muva okumanya n'okutegeera. Atereka amagezi 
amalungi eri abatuukirivu: Ye musiba eri abo abatambula 
obugolokofu. Akuuma amakubo ag'omusango, era 
akuuma ekkubo ly'abatukuvu be. Olwo n'otegeera 
obutuukirivu, n'omusango n'obwenkanya; weewaawo, 
buli kkubo eddungi. ENGERO 2:1-9 


Funa amagezi, funa okutegeera: temwerabira; so temuva 
mu bigambo by'akamwa kange. Tomuleka, era 
alikukuuma: Mwagale, era alikukuuma. Amagezi kye 
kintu ekikulu; kale funa amagezi: era n'okufuna kwo 
kwonna funa okutegeera. Mugulumize, alikugulumiza: 
alikuweesa ekitiibwa, bw'onoomuwambaatira. Aliwa 
omutwe gwo eky'okwewunda eky'ekisa: anaakuwanga 
engule ey'ekitiibwa. ENGERO 4:5-9 


Okutya Mukama ye ntandikwa y'amagezi: n'okutegeera 
ebitukuvu kwe kutegeera. EBIGERO 9:10 


Omusirusiru okukola obubi kiri ng'omuzannyo: naye 
omutegeevu alina amagezi. Akamwa k'omutuukirivu 
kaleeta amagezi: naye olulimi olujeemera lulisalibwawo. 
ENGERO 10:23, 31 


Amalala bwe gajja, olwo ensonyi ne zijja: Naye amagezi 
gali eri abato. Atalina magezi anyooma munne: Naye 
omutegeevu asirika. ENGERO 11:2, 12 


Omuntu alisiimibwa ng'amagezi ge bwe gali: Naye 
ow'omutima omukyamu alinyoomebwa. ENGERO 12:8 


Okuyomba kwe kuva mu malala gokka: naye amagezi 
mwe muva eri abo abateeseddwa obulungi. 
ENGERO 13:10 


Obusirusiru ssanyu eri oyo atalina magezi: Naye omuntu 
omutegeevu atambulira mu bugolokofu. Okutya Mukama 
kwe kuyigiriza amagezi; era mu maaso g'ekitiibwa kwe 
kwetoowaza. ENGERO 15:21, 33 


Nga kisingako nnyo okufuna amagezi okusinga zaabu! 
n'okufuna okutegeera okusinga okulondebwa okusinga 
ffeeza! EBIGERO 16:16 


Afuna amagezi ayagala emmeeme ye yennyini: Oyo 
akuuma okutegeera alifuna ebirungi. ENGERO 19:8 


Gula amazima, so togatunda; era n'amagezi, 
n'okuyigiriza, n'okutegeera. ENGERO 23:23 


Buli ayagala amagezi asanyukira kitaawe: Naye abeera 
ne bamalaaya amalira obugagga bwe. ENGERO 29:3 


Omuggo n'okunenya biwa amagezi: naye omwana 
alekeddwa yekka aswaza nnyina. ENGERO 29:15 


